50 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 
50 TAON NG 
NDFP 


2 0 Isinusulong ng NDFP ang komprehensibong 
programa sa pampublikong kalusugan. 
Nagkakaloob ang NDFP at ang 
demokratikong gubyernong bayan ng 
tunay, de-kalidad at libereng serbisyong 
pangkalusugan sa mamamayan. 


Ipinamalas ito ng rebolusyonaryong 
kilusan noong panahon ng pandemyang 
Covid-19 kung saan isinulong ang 
kampanyang edukasyon sa pag-iwas sa 
sakit at sanitasyon upang mapigilan ang 
pagkalat ng nakamamatay na bayrus. 


Martsa laban sa Covid-19 
Pulang Bandila-Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog 


Tayo ay lalaban Para sa ating pakikipaglaban 
para sa ating bayan Pag-iwas ito ang hakbangin 
sa bayrus na Covid-19 habang Covid ay pupuksain 
Serbisyong pangkalusugan 

ibigay sa mamamayan (ulitin lahat) 


hindi lamang para sa iilan 
Hindi aatras kung may lockdown habang Covid ay pupuksain... 
man 


